CERDD Y GENINEIÍ. 

TÔN —Tmdaith Gwŷr Haflech, 

•Canwn gerdd i lâs Geninen, 

Arwydd Cymru yn y gynen; 

Neu, mewn hedd, yn mynwes meinwen, 

Hoff Ceninen lâs. 

Gwael ynt ysgall Celyddonwys, 

Meill Gwyddelod, rhôs y Lloegrwys, 

Amryw flodau o baradwys— 

Wrth Geninen lâs. 

Ond yn ail i’w famiaith, 

Pob rhyw Gymro perffaith 

Sy’n hoffi dwyn rhyw wyrddlas Iwyn 

O Genin,—mwyn gydymaith! 

I ddyfnu swyn hyfrydol serch 
At wlad ei enedigaeth; 

Gwlad, er gwaetbaf gelyn erch, 

Gedd annib^nol unwaith. 

Dbwi Sant a garai Genin, 

Gwisgwyd hwynt gan lawer brenin; 

’O! raae bonedd anghyffredin 
Mewn Ceninen lâs! 

Gyrodd ddychryn ar y Frangcod, 

Cododd ar y Saeson ddincod, 

Gwylltiodd ymaith y Gwyddelod, 

Do— Geninen lâs! 

Yn y ffyrnig ryfel, 

Ar ry w luman uohel 
Yn Agincourt, tu draw i’r 
Gwrolai gôr anymgel 


w 



O Gymry dewr, dan Ddafydd Gam 
Gan wneyd i’r gelyn ochel; 

Gwisgai yntau, gun dinam, 

Geninen lâs yn hywel! 

Pan f ’o Cymro mewn gofidiau, 

Maes 0 wlad yr hen fynyddau, 

Melus tarfu trist feddyliau 
A Cheninen lâs! 

Tra bo’i galon yn ymddifad, 

0 mor hofif yw adgyfodiad 
Diniweidrwydd yn yr hen- wlad, 

A Cheninen lâs! 

Mae ei gwyrddlas hyfryd, 

Fei newydd-der mebyd, 

Yn llanw ’i fron â thristwch llon, 

Nes ydyw bron a d’wedyd 
Fod cof am hen ddywenydd gyat 
Yn well na helynt hawddfyd; 

Yna’i galon gur yu gynt, 

A gwisg Geninen hefyd. 

Dyn a gadwo hea arferion 
Cymru wlad a’i sym! i-rwyddion, 

Dyna’r dyn a gar ei defioa, 

A Cheninen lâs 1 ■ 

Defod hawddgar oedd cymhortha— 

Pawb am ddwyn y cenin glasa’—■ 

Ao o’r ddefod hon y deillia 
Dwyn Ceninen lâs. 

Tra bo dw’r yn Hafren., 

Tra bo llewyrch heulw^en, 

Tra bo gwŷn yn mynwes dyn 
At wyryf, anwyi feinwen, 

Tra bo genedigol wlad 
Ydd oreu ar ddaearen, 

Cymro cywir byth ni wâd' 

Ei iaith—a glas GbninjenI 

Llundain, xOá.n Meirion». 


53 



3 


Ao yn sîr Aberteîfi mae merched heini îawn, 

I w gwel’d ar fryn a broydd, foreuddydd a phrydnawB» 
Maent yn fywiog, &c. 

Mae merched sir Fryoheiniog yn serchog iawn eu gwedd, 
Dymuûwn i gyd-oesi â rheini hyd fy medd; 

Ac hefyd yn sir Fynwy mae merched hardd yn wir, 

Yn gau’mii mwy hyfrydlon na neb o’r Saeson sur, 
Maent yn fywiog, &o. 

Mae merched sir Faesyfed i’w gweled yma a thraw, 

A merched sir Drefaldwyn yn addfwyn ar bob llaw; 

I ferched Fflint a Dinbych, ’rwy’n chwenych nos a dydd 
Na byddo’r un o honynt yn profi calon brudd. 

Maent yn fywiog, &c, 

Mae merched sir Gaernarfon a Môn a Meirion fwyn' 

Ya oanu fel yr eos, neu’r gog ar frigau’r llwyn, 

Mor siriol eu hymddygiad, i’w gweled yn mhob lle, 
’Does neb fel Merched Cymru i’w cael o dan y ne’. 

Maeut yn fywiog, &c. 

Mae llawer o enethod yn dyfod dros y dwr, 

Yu Irish ac yn Saeson, yn greulon am gael gŵr, 

Ni charaf mo’r Wyddeles, na’r Saes’nes o uo rhyw' 

Mi fynaf ídrch o Gymru, gwlad gu ragorol yw. 

Maent yn fywiog, &c. 

Yn Amlwch a Chaergybi, Lìangefni, Llanerch’medd, 
Beaumaris a Bryngwran, Bodedern yr un wedd, 

82 



4 

Llanfechell a Brynsiencyn, Llanddeusant, AberffraW| 

£a bath yn ngwlad y Saeson ni welais ar un ìlaw., 
Maent yn fywiog, áíc. 

Caemarfon a Bethesda, a Bangor, Conwy wiw, 

Pwllheli a Thre Madoc, mae merohed glân o ryw; 
Beddgelert, Capel Curig, Bontnewydd, Clynog, Borŵ, 
’Does mercbed yn y deyrnas fel Merched bach y Nortb. 

Maent yn fywiog, &o. 

Wrth deithio siroedd Cymru, y North a’r South i gyd, 
Trwy dair ar ddeg o siroedd, a chael eu gwleddoedd clyd, 
'Bwy’n gweled eu hawddgarwch, a’u hardd brydferthwch 
llon, 

Mae merched glân i’w gweled trwy Gymru oll o’r bro». 

Maent yn fywiog, &c. 

Wel bellach wrth derfynu, yr wyf yn gwaeddi iìwydd 
I bawb o’r merched mwynion, sy’n perchen calon rwjddj 
A iechyd hir ddymunwn, yn wir i fawr s mân, 

Wel dewch yn mlaenynserchog, rhowch geiniog am ygân, 
Maent yn fywiog iawn á serchog, 

Godidog yn mhob lle; 

D’oes neb fel merched Cymru 
l’w cael o dan y ue’. 

Ieuan Cadpa]s; 


Argraffwyd gan H. Ihmphreys, Caernarfon, 



